



























YR ENRTH 
Ga bb EL GWRTHOD. 


WE 
















kn Ar lan'r hen afon Ddyfrdwy ddofn, 
h Eisteddai glan forwynig, 
Gan ddystaw sisial wrth ei hun— 
“* Gadawyd fi yn unig,” 
j Heb gar na chyfaill o fewn y byd, 
F Na chartref, chwaith, fyn'd iddo; 
z Drws ty fy nhad sydd wedi ei gloi— 
| 'Rwy'n wrthodedig yno! 
| 


Yn nodi fy ngwendidau, 
A llanw 'mywyd wedi ei droi 


| ““ Mae bys gwaradwydd ar fy ol 
| nn 
| A'i gladdi dan y tonau; 





NF 





2 


Âr allor chwant aberthwyd fi, 
Do, collais fy morwyndod, 

A dyma'r achos pa'm yr wyf 
Fi heno wedi'm gwrthod. 


'“Ti frythyll bach sy'n chwareu'n llun, 


Yn nyfroedd glân yr afon, 
Mae genyt ti gyfeillion fyrdd, 
A noddfa rhag gelynion ; 

Cei fyw a marw dan y dwr 
Heb undyn dy adnabod— 

O ! na chawn inau, fel tydi, 
Cael marw—ac yna darfod ! 


Ond 'hedeg mae fy meddwl prudd 
I fyd sydd eto'i ddyfod, 
A chofia dithau fradwr tost, 
Rhaid i ti fy nghyfarfod ! 
Ond meddwl am dy eiriau di 
A byw syddi mi'n ormod— 
O!afon ddofn! derbynia fi! 
Caf angau yn dy waelod !” 


A boreu dranoeth, cafwyd hi, 
Yn nyfroedd oer yr afon, 

A darn o bapyr yn ei llaw, 
Ac arno yr ymadroddion :— 


““Gwnewch i mi fedd mewn unig fan— 


Na chodwch faen na chyfnod 
I nodi'r fan lle gorwedd llwch 
Yr Eneth ga'dd ei gwrthod.” 





—— 





u cn 


Bedd ly N PI 8 


Y mae ywen werdd yn tyfu 
Uwch ben.ei bedd, 
Lle mae 'nghariad fach yn cysgu 
Yn llwch y bedd ; 
Y mae'r rudd a wisgai rosyn 
Dan y gwallt oedd fel aur-gadwyn— 
At y meirwon wedi disgyn, 
Yn llwch y bedd; 


Tyner wylo mae'r awelon 

Uwch ben ei bedd, 
_ Felo deimlad ddagrau gloewon, 

Uwch ben ei bedd ; 

Y gwynt yn ddistaw suo'i chyntun, 

Yn yr ywen leda'i brigyn, 

Ac ohoni'i dagrau'n disgyn 
Ar lwch ei bedd. 


Cangau'r ywen sy'n telori 
Uwch ben ei bedd, 
Farw-gan alarus iddi, 
Uwch ben ei bedd ; 
Wrth fyn'd heibio bedd y wenfron, 
A grudd llaith adagrau gwlybion, 
Rhoi ochenaid mae'r awelon, 
Uwch ben'ei bedd, 











blodau'r haf y dyfant yno 
Ar lwch ei bedd, 

Ac a blygant benau i wylo 
Arlwchei bedd ; 

Nïl oes dim yn tyfu yno 

Ar nad yw yn cydymdeimlo, 

Gwellt a blodau sy'n cydwylo 

Arlwch ei bedd, 





Gwylia'r byw wrth rodio'r beddau, 
Rhag rhoi dy droed 
Ar ei bedd i blygu'r blodau 
Odan dy droed , 
Paid a rhithro yn ddideimlad, 
Bydded ysgafn dy gerddediad, 
Paid a sathru bedd fy nghariad 
O dan dy droed, 








